Editoryal 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


AYAN 


Taon XL Blg. 9 
Mayo 7, 2009 
www. philippinerevolution. net 


Uring manggagawa, pamunuan ang 
pakikibaka ng sambayanang Pilipino 


gang krisis ng kapitalismo at ang krisis ng ma- 

lakolonyal at malapyudal na sistema sa Pilipi- 
nas, nagdudulot ito ng walang kaparis na pinsala at 
kahirapan sa uring manggagawa, sa masang anakpa- 
wis at buong sambayanan. Sa kabilang panig, naglu- 
luwal ito ng mainam na kundisyon para sila'y pukawin 
at pakilusin. Lalong lumilinaw sa kanila ang panga- 
ngailangang bagtasin ang landas ng militanteng paki- 
kibaka upang ipagtanggol ang kapakanan ng lahat ng 
inaapi't pinagsasamantalahan at kumilos para waka- 
san ang sistemang nagsasadlak sa kanila sa hirap at 
pagdurusa. 

Malaking hamon ang kinakaharap 
ngayon ng uring manggagawa. Mahig- 
pit ang pangangailangang isabalikat 
ng uring manggagawa ang kanilang 4 
tungkuling ipaglaban ang kanilang (f 
mga makauring interes at ball 
pin at dalhin ang rebolusyonaryong | | / 
kilusan sa panibagong yugto ng pag- 
sulong. 

Ang uring manggagawa ang pi- Pau Y 
nakamaunlad na uring iniluwal ng “p 
kasaysayan. Ito ngayon ang ina- AN 
asahang mamuno at magsulong ng 
panlipunang rebolusyon. Ang pardon 
Komunista ang abanteng destaka- 


H abang nagtatagal at lumalalim ang pandaigdi- 


KON 
NU 


Mayo Uno, ginunita 
ng libu-libong 
mamamayan 


Mga tampok sa 


isyung ito... PAHINA 3 


Patar 
ly UN 


Mga progresibo sa 
kongreso, nadagdagan 
ng tatlo 


praktikal na gabay sa kanilang pagsusuri at pagkilos. 
Nasa balikat din ng uring manggagawa at partido ni- 
to ang tungkuling mulatin at gabayan ang sambaya- 
nang Pilipino, bigkisin sila at manguna sa pagsusu- 
long at pagpapaigting ng kanilang rebolusyonaryong 
pakikibaka. 

Dapat tiyaking magagampanan ng uring mangga- 
gawa ang malalaking pangkasaysayang hamong kaaki- 
bat ng walang kasintinding krisis sa kasalukuyan. Mai- 
sasagawa ito sa pamamagitan ng puspusang pagbu- 
buo ng Partido sa kanilang hanay. Kung may malakas 


WAL 
Ala Eh 
4; 


pa 


Matagumpay na 
pagharap sa Balikatan 


PAHINA 5 | sa Bicol PAHINA 8 


na Partido sa gulugod, tuluy-tuloy 
at determinadong susulong ang 
uring manggagawa sa lahat ng la- 
rangan ng pakikibaka. 

Dapat malawakan, pupusan at 
nagkakaisang kumilos ang uring 
manggagawa laban sa rehimeng 
US-Arroyo at kabuuan ng bulok na 
umiiral na sistema at isulong ang 
pakikibaka para sa interes at mga 
karapatan nila at ng mamamayan. 
Sa kasaysayan, ang mga tagumpay 
ng uring manggagawa ay natamo 
sa pamamagitan lamang ng deter- 
minado, mapangahas at walang 
humpay na mulat at organisadong 
pakikipaglaban. 

Ngayon higit kailanman, ang 
sigaw para sa karagdagang P125 sa 
arawang sahod ay dapat paali- 
ngawngawin sa buong bansa at 
puspusang ipaglaban. Dapat itaas 
ang antas ng determinasyon at si- 
gasig ng mga manggagawa sa pag- 
laban at madagundong na ipahayag 
ito sa tuluy-tuloy na malalaking 
pagkilos sa lansangan at iba pang 
daluyan ng kanilang sama-samang 
paglaban. Kung walang ganitong 
mga pagkilos, walang matatamo 
ang masang manggagagawa at 
anakpawis. 

Ang pakikibaka para sa karag- 


EB AYAN 


Taon XL Blg. 9 Mayo 7, 2009 


Ang Ang Bayan ay inilalabas sa 
wikang Pilipino, Bisaya, Iloko, Hili- 
gaynon, Waray at Ingles. 

Maaari itong i-download mula sa 
Philippine Revolution Web Central na 
matatagpuan sa: 

www.philippinerevolution.net 

Tumatanggap ang Ang Bayan ng 
mga kontribusyon sa anyo ng mga 
artikulo at balita. Hinihikayat din ang 
mga mambabasa na magpaabot ng 
mga puna at rekomendasyon sa ikau- 
unlad ng ating pahayagan. Maaabot 
kami sa pamamagitan ng email sa: 

angbayan@yahoo.com 


dagang sahod ay dapat determina- 
dong isulong ng masang mangga- 
gawa kaakibat ng iba pang kagyat 
na pangangailangan ng masang 
anakpawis: tunay na reporma sa lu- 
pa: pagbaba ng presyo ng petrolyo 
at iba pang saligang pangangalla- 
ngan: trabaho para sa mga walang 
hanapbuhay, bahay para sa mga 
walang matirhan at pagtigil sa de- 
molisyon ng mga tahahan ng mga 
maralita, pagpawi sa pabigat na 
mga buwis: serbisyong panlipunan 
para sa mga hirap at nangangalila- 
ngan. Dapat mahigpit na ikawing 
ang lahat ng ito sa pakikibaka pa- 
ra igiit ang mga demokratikong ka- 
rapatan ng mamamayan, wakasan 
ang rehimeng US-Arroyo, at hadla- 
ngan ang mga balak nitong mana- 
tili sa poder. 

Dapat magpunyagi sa pagtata- 
yo ng mga unyon ng mga mangga- 
gawa na determinadong magsusu- 
long ng kanilang mga pang-eko- 
nomya at iba pang karapatan. Ha- 
bang puspusan ang mga unyon sa 
pagsusulong ng kanilang mga paki- 
kibaka sa pabrika o empresa, kaila- 
ngan din nilang magpunyagi sa 
pagpapakilos ng mga manggagawa 
sa mga pampulitikang pakikibaka 
na mahalaga para sa kanilang uri, 


Nilalaman 


Editoryal 
Manggagawa, pamunuan ang bayan 
Mayo Uno, ginunita ng libu-libo 
Tagumpay ng welga 
Mayo Uno sa buong mundo 
Ika-36 anibersaryo ng NDF 
Mga pekeng grupong party-list, nakapuslit 
3 bagong progresibong kongresista 
Pananalanta ng pasistang estado 
Pamilya sa Agusan del Norte, minasaker 
Jun Lozada, inilipat sa Senado 
Numero uno sa kabuktutan 


Mga ulat koresponsal 
Matagumpay na pagharap sa Balikatan 
Tropang US, kalahok sa operasyong militar 

Ani ng rebolusyon sa Baryo Lagda 

OBL sa Cordillera 

Pamumunong pinanday ng panahon 

Si Ka Pasyo, milisyang bayan 

Bangit, susunod na hepe ng AFP? 

Balita 


Ang Ang Bayan ay inilalathala dalawang beses bawat buwan 
ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas 


sa iba pang masang anakpawis at 
sa buong sambayanan. 

Dapat malawakang sanayin ng 
mga unyon ang mga kasapi nito 
upang maging aktibo sa pagmumu- 
lat at pag-oorganisa sa loob at la- 
bas ng pabrika. Bahagi rin nito ang 
pakikipag-alyansa sa iba pang de- 
mokratikong sektor kung saan pi- 
nakaimportante ang saligang al- 
yansa ng mga manggagawa at mag- 
sasaka at pagtataguyod ng mga in- 
teres at laban ng mga magsasaka. 

Higit sa lahat, dapat mapagsil- 
bing organisadong ambag ito sa 
pagsusulong ng proletaryong rebo- 
lusyon. Dapat naitatransporma ang 
mga unyon ng mga manggagawa 
tungo sa pagiging rebolusyonar- 
yong unyon. Susi rito ang pagsisil- 
bing paaralan ang unyon para sa 
pampulitika at rebolusyonaryong 
edukasyon ng mga manggagawa. 
Dapat maging puspusan ang pag- 
aaral ng mga unyon sa Marxismo- 
Leninismo-Maoismo at sa linyang 
pampulitika ng Partido Komunista 
ng Pilipinas at aplikasyon nito sa 
kanilang masasaklaw na programa 
at araw-araw na pagkilos. 

Napakahalagang mapakilos ang 
mga organisadong manggagawa at 
buu-buong rebolusyonaryong un- 
yon para malawakang sumuporta sa 
armadong rebolusyon sa lihim na 
paraan. Kabilang dito ang pagpa- 
padala ng mga suportang materyal 
sa hukbong bayan at pagsuporta sa 
mga partisano ng hukbong bayan 
na may mga misyon sa kalunsuran. 

Ang pinakamataas na antas ng 
suportang maibibigay nila sa arma- 
dong rebolusyon ay ang marami- 
hang pagtungo sa kanayunan para 
sumapi sa BHB at lumahok sa ar- 
madong pakikibaka. Libu-libong 
mga bagong mandirigma mula sa 
hanay ng uring manggagawa ang 
kinakailangan ng BHB taun-taon 
upang tumulong sa pagpapalawak 
at pagpapatatag ng mga larangan 
at baseng gerilya sa kanayunan at 
pagsusulong ng digmang bayan. [B 


ANG BAYAN Mayo 7, 2009 


Mayo Uno, ginunita 
ng libu-libong mamamayan 


dako ng Pilipinas nitong Mayo Uno para gunitain ang Pandaigdi- 


[ tono? manggagawa at mamamayan ang nagrali sa iba't ibang 


gang Araw ng Paggawa. 

Sa Maynila, nagmartsa ang 
7,000 manggagawa sa pangunguna 
ng Kilusang Mayo Uno. Sinimulan 
nila ang pagkilos alas-6:00 pa la- 
mang ng umaga sa pamamagitan 
ng pasahan ng sulo sa kahabaan ng 
España hanggang Welcome Roton- 
da. Nagsimula nang ala-una ng ha- 
pon ang martsa mula España hang- 
gang Liwasang Bonifacio sa Mayni- 
la, kung saan binatikos ng KMU at 
mga progresibong organisasyon 
ang malawakang tanggalan sa tra- 
baho sa loob at labas ng bansa. Bi- 
natikos din ang laganap nang kon- 
traktwalisasyon sa mga manggaga- 
wa na nagsimula kahit hindi pa pu- 
muputok ang malalang pandaigdi- 
gang krisis sa ekonomya. 

Binatikos din nila ang rehi- 
meng US-Arroyo sa kawalang-ak- 
syon nito sa mga suliranin ng mga 
manggagawa. Sa halip na ito ang 
bigyang-pansin, walang ginawa 
ang rehimen kundi isulong ang 
pagpapalit ng konstitusyon na 
magpapalala sa kahirapan ng sam- 
bayanan. Muling iginiit ng mga mi- 
litanteng manggagawa P125 dag- 
dag na sahod na patuloy na isinu- 
sulong sa Kongreso ng mga progre- 
sibong partido. 

Binatikos naman ng KMU-Na- 
tional Capital Region ang palabas 
na job fair ng rehimen nito ring 
Mayo 1. Anang KMU-NCR, patunay 
lamang ito na ang itinutulak ng re- 
himen ay ang pag-eksport ng mga 
manggagawang Pilipino na isa la- 
mang pansamantala at mababaw na 
tugon sa rumaragasang krisis. Wala 
itong ginagawa para paunlarin ang 
industriya at makapagbigay ng sa- 
pat na serbisyo at trabaho sa ma- 
mamayan, anang KMU-NCR. 


ANG BAYAN Mayo 7, 2009 


Sa iba't ibang lalawigan ng Bi- 
col, 22,300 mamamayan ang nag- 
tipon sa kabila ng malakas na ulan. 
Sa Iloilo City, nagrali ang 2,000 
mamamayan samantalang umabot 
sa 1,000 ang nagmartsa sa Roxas 
City. Sa Negros Occidental, luma- 
hok ang 3,000 manggagawa at 


NAN. 


NI AA 


MAKIBAKA PARA SA 


PAMBAPISANG DEMOKRASYA!) 2 
NGH AA 


magsasaka sa isang Lakbayan at 
naglunsad ng programa sa Bacolod 
City Plaza. Binatikos nila ang mala- 
lang militarisasyon sa kanayunan 
at iginiit ang maayos na trabaho at 
dagdag sahod. Sa Tacloban City, 
nagrali ang mga manggagawa at 
mga kawani ng pamahalaan. 

Sa Davao City, umabot sa 3,000 
ang lumahok sa kilos-protestang 
pinangunahan ng KMU-Southern 
Mindanao. Iginiit din nila ang ma- 
ayos na trabaho, sahod at bata- 
yang serbisyo at binatikos ang 

pagsupil sa mga 

X) unyon at karaha- 
san ng militar 

sa kilusang 
paggawa. [E 


sii 
7 


VAA. 
ALMA, 


T7 BINAN AN TANGGALAN AT KONTRACTHALISASYON À 


IPAGLABAN ANG P125 DAGDAG NA SAHOD! 


PENA EK 
= A tr 
p A Wk 


Tagumpay ng welga 


uling nagkamit ng tagumpay ang mga manggagawa ng Kow- 
loon House matapos pumayag ang maneydsment nito na ibalik 


sa trabaho ang 54 na sinibak matapos magwelga noong 2008. Ito 
ang napagkasunduan sa negosasyon sa pagitan ng mga kasapi ng 
unyon at pamunuan ng nasabing restawran nitong Abril. 

Napagkasunduan ng maneydsment at ng mga manggagawa na 
ibalik ang mga tinanggal sa trabaho pero hindi sila makatatanggap 
ng backwages. Gayunpaman, makakakuha sila ng P10,000 bilang 
panimulang tulong pampinansya. Balak ng manedysment na ilipat 
ang mga manggagawa sa sangay ng restawran sa Teachers' Village, 
Quezon City. Pinangangambahan ito ng Ecumenical Institute for La- 
bor Education and Research o EILER dahil walang unyon doon at 
hindi sila magiging protektado sa iba't ibang panggigipit ng ma- 
neydsment katulad ng kontraktwalisasyon. 

Matatandaan na naglunsad ng welga ang mga manggagawa ng 
Kowloon House sa West Avenue, Quezon City dahil sa isyu ng dag- 
dag sahod at pagtatanggal sa mga myembro ng unyon nito. Enero 
ngayong taon ay iniutos ng National Labor Relations Commission o 
NLRC na ibalik sa trabaho ang mga sinisanteng manggagawa at ba- 
yaran nang buo ang kanilang sahod. ABI 


Mayo Uno sa buong mundo 


mundo bilang paggunita sa Pandaigdigang Araw ng Paggawa 


M una isang milyon ang nagprotesta sa iba't ibang panig ng 


ngayong taon. Isinigaw nila ang kanilang mga panawagan para 
sa mga karapatan at kagalingan ng mga manggagawa at mamamayan. 


Daan-daang Amerikano at mga 
migrante ang lumahok sa May Day 
Immigration Rally sa New York 
Square Union. Taong 2006 pa nang 
magsimula ang ganitong pagkilos 
tuwing Mayo Uno sa pangunguna 
ng May 1st Coalition for Workers 
and Immigrants Rights. Iginiit nila 
ang karapatan para sa maayos na 
sahod, benepisyo at iba pang kahi- 
lingan para sa mga migranteng 
manggagawa. Nagkaroon din ng 
katulad na maka-migranteng pagki- 
los sa Los Angeles, California. Uma- 
abot sa 12 milyon ang mga iligal 
na migrante sa United States. 

Sa Cuba, ginunita ang Araw ng 
Paggawa sa Havana at isinabay ang 
pagdiriwang ng ika-50 anibersaryo 
ng kanilang tagumpay sa rebolu- 
syon. 

Sa France, walong malalaking 
unyon ng mga manggagawa ang 
nagtipon at naglunsad ng malaking 
rali sa halos 280 iba't ibang lugar. 
Ayon sa mga nag-organisa, umabot 
sa 1.2 milyon ang lumahok sa mga 
nasabing pagkilos. Binatikos nila 
ang pamahalaan ng France sa mga 
anti-mamamayang patakaran nito 
at malawakang tanggalan sa traba- 
ho. Nagbanta rin sila na kung wa- 
lang aksyon ang pamahalaan ay 
maglulunsad pa sila ng malalaking 
kilos-protesta. Nagsimula namang 
maglunsad ng welga ang mga ka- 
wani sa ospital, mga mangingisda, 
kawani sa mga unibersidad at iba 
pa bunsod ng krisis. 

Sa Russia, libu-libong mga 
manggagawa ang nagrali laban sa 
pagbabawas ng oras ng trabaho, 
mababang sahod at lumalalang ka- 
lagayan ng mamamayang Ruso. Sa 
Greece, nanawagan ang libu-libong 
manggagawa na bigyan sila ng pro- 


4 


teksyon sa gitna ng krisis. Ilam- 
pung libo ang inaasahang mawa- 
walan ng trabaho sa kanilang ban- 
sa ngayong taon. 

Sa Spain, libu-libong mamama- 
yan ang nagsuot ng pulang damit 
at nagprotesta upang ipakita ang 
disgusto sa pamahalaan. Umabot 
sa apat na milyon ang nawalan ng 
trabaho sa Spain noong unang 
kwarto pa lamang ng taon, pinaka- 
mataas kumpara sa mga ka- 
ratig na bansa sa Europe. 

Sa Tokyo, Japan, umabot 
sa 36,000 ang nakiisa sa ra- 
li at naglunsad din ng mga 
protesta sa 350 lugar sa 
bansa. Nanawagan silang 
pawiin ang disempleyo at 
kahirapan. Nagrali naman 
ang daan-daang mga mang- 
gagawa sa harap ng upisina 
ng lokal na pamahalaan sa 
Hongkong. Hiniling nila sa 
mga lokal na upisyal na 


magpalitaw ng mga trabaho, itaas 
ang sahod ng mga manggagawa at 
bigyan ng benepisyo ang mga na- 
walan ng trabaho. 

Sa Germany, nauwi sa karaha- 
san ang rali matapos salakayin ng 
mga pulis ang 200 demonstrador sa 
syudad ng Berlin. Ang mga de- 
monstrador ay binomba ng tubig at 
binatuta ng mga pulis. Inaresto 
ang 12 raliyista. Sa Turkey, nauwi 
rin sa kaguluhan ang rali nang 
tangkain ng mga demonstrador na 
tumungo sa Taksim Square sa Is- 
tanbul. Hinarang sila ng mga pulis 
at binomba ng tirgas at tubig. Ilan 
sa mga demonstrador ay inaresto 
ng pulisya. ABI 


Ali 


ENNA 


Ika-36 anibersaryo ng NDF, 
ginunita sa raling iglap 


Mepa na naglunsad ng isang raling iglap ang mga kasapi 
ng KASAMA (Katipunan ng mga Samahan ng Anakpawis)-NDF sa 
isang mataong lugar sa Litex Road, Quezon City noong Abril 23, bis- 
peras ng ika-36 na anibersaryo ng National Democratic Front (NDF). 
Bitbit ang mga plakard at bandila, ipinanawagan ng KASAMA ang 
ibayong pagsusulong ng digmang bayan bilang tugon sa sosyo-eko- 
nomikong krisis na bumabayo ngayon sa bansa. Sa pamamagitan ng 
digmang bayan, anila, ay maibabagsak ang naghaharing sistema at 
mailuluklok ang isang demokratikong gubyernong tunay na kumaka- 
tawan sa mamamayang Pilipino. 

Ang NDF ay itinatag noong Abril 24, 1973, ilang buwan mata- 
pos isailalim ng diktador na si Ferdinand Marcos ang buong bansa 
sa paghaharing militar. Ang KASAMA ay lihim na pambansa-demo- 
kratikong organisasyong masa ng mga maralitang tagalunsod at ma- 
laproletaryado at isa sa mga alyadong organisasyon ng NDF. ABI 


ANG BAYAN Mayo 7, 2009 


Mga pekeng grupong party- 
list, nakapuslit sa Kongreso 


hindi totoong kumakatawan sa mga agrabyadong sektor ng lipu- 


M arami sa 32 dagdag na mga grupong party-list sa Kongreso ay 


nan. 

Pangunahin dito ang Bantay na 
kinakatawan ni Maj. Gen. Jovito 
Palparan at ang anti-komunistang 
Alliance for Nationalism and De- 
mocracy (ANAD) na kinakatawan ni 
Pastor Alcover Jr. 

Kinakatawan umano ni Palparan 
ang mga security guard, rebel retur- 
nee at mga elemento ng Citizens’ 
Armed Forces Geographical Unit 
(CAFGU). Ang ANAD naman ay nag- 
mula sa Alsa Masa, ang kilabot na 
anti-komunistang grupong parami- 
litar na naghasik ng lagim noong 
dekada 1980. 

Nagsampa ng petisyon ang mga 
militanteng grupo laban kay Palpa- 
ran sa House of Representatives 
Electoral Tribunal noong Abril 28 
para madiskwalipika siya sa pag- 
upo sa Kongreso bilang kinatawan 
ng partidong Bantay. 


Ang pagsasampa ng kaso ay pi- 
nangunahan ng Bayan Muna, Ga- 
briela Women's Party, Bagong 
Alyansang Makabayan, Hustisya, 
Kilusang Magbubukid ng Pilipinas 
at NAFLU-Kilusang Mayo Uno. Ki- 
nukwestyon nila ang kwalipikasyon 
ni Palparan dahil hindi naman siya 
kabilang sa mga sektor na naghihi- 
rap at walang boses sa lipunan. 

Hindi totoong agrabyado ang 
mga organisasyong paramilitar na 
kinakatawan nina Palparan at Al- 
cover dahil sa aktwal ay bahagi ang 
mga ito ng Armed Forces of the 
Philippines at suportado ng gahi- 
ganteng pondo at rekursong mili- 
tar. 

Bukod sa mga ito, sumingit din 
ang Kakusa, na pinamumunuan ni 
Romeo Jalosjos, dating kongresista 
ng Zamboanga del Norte na naha- 
tulan sa kasong panggagahasa sa 
isang 11 anyos na bata. Ayon sa 
Kakusa, layon nitong mag- 
karoon ng reporma sa 
mga bilangguan sa ban- 
sa. Subalit prente la- 
mang ito para maka- 
puslit sa Kongreso ang 


Partido Demokratikong Sosyalis- 
tang Pilipino (PDSP), na ilang be- 
ses nang natatalo sa eleksyon para 
sa party-list. Ang mga nakalistang 
pambansang upisyal ng Kakusa ay 
pawang mga myembro ng sagad- 
sagarang anti-komunistang PDSP 
na pinamumunuan ni Norberto 
Gonzales, National Security Adviser 
ni Arroyo. Hindi maaaring maging 
agrabyado at walang boses ang 
isang grupong pinamumunuan ng 
isang taong nasa sentro ng ka- 
pangyarihan ng rehimeng Arroyo. 

Isa pang naipuslit si Maria 
Lourdes Arroyo, hipag ni Gloria Ar- 
royo. Ang partido niyang Ang Ka- 
sangga ay kumakatawan umano sa 
mga magbabalut at iba pang mali- 
liit na mangangalakal, ngunit ang 
totoo ay nagmula siya sa pamilya 
ng malalaking panginoong maylupa 
at negosyante sa Iloilo at Negros 
Occidental. 

Ang presidente ng Ang Kasang- 
ga ay si dating Assemblyman Jose 
Tumbokon na nagsilbi ring Minister 
of Information at tagapayo ng pa- 
sistang diktadurang Marcos. Kabi- 
lang din sa mga lider nito ang ilang 
upisyal ng gubyerno tulad nina 
Cristeta Absolor, isang regional di- 
rector ng Department of Social 
Welfare and Development, at si 
Elizabeth Manuel, Acting Executive 
Deputy Director ng Philippine Trade 
Training Center, isang ahensya ng 
gubyerno. [AB] 


Mga progresibong kongresista, 
nadagdagan ng tatlo 


Na” bilang bagong mga kinatawan ng mga progresibong 
partido sa Kongreso sina Neri Colmenares (Bayan Muna), Joel 
Maglunsod (Anakpawis) at Raymond Palatino (Kabataan) noong 
Abril 28. Bunsod ito ng desisyon ng Korte Suprema noong Abril 21 
na dagdagan ng 32 pang mga kinatawan ang mga grupong party-list 
sa Mababang Kapulungan. 

Alinsunod rito, mayroon nang walong progresibong kinatawan 


a a m 


sa Kongreso—tatlo sa Bayan Muna, dalawa sa Gabriela Women’s 
Party, dalawa sa Anakpawis at isa sa Kabataan. ABI 


ANG BAYAN Mayo 7, 2009 5 


sir: PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO 


Pamilya sa Agusan del Norte, minasaker 


militar sa Agusan del Norte habang isang aktibistang kontra sa pag- 


I sang anim-kataong pamilya ang minasaker ng mga elementong para- 


mimina sa Davao Oriental ang pinaslang nitong Abril. 


Abril 29. Pinagbabaril hang- 
gang sa mapatay ng dalawang na- 
kamotorsiklong lalaki si Ludinio 
“Mang Dos” Monson, bandang alas- 
2 ng hapon habang sakay ng mo- 
torsiklo pauwi sa kanyang bahay sa 
Sityo Cabak, Barangay Poblacion, 
Boston, Davao Oriental. Si Monson 
ay tagapangulo ng Nagkahiusa Koy 
Mag-uuma to Boston, isang organi- 
sasyong lumalaban sa komersyal na 
pagmimina sa lupaing ninuno ng 
mga Lumad sa Boston. Kasapi rin 
siya ng Bayan Muna. 

Noong isang buwan pa iniulat 
ni Monson sa Pasaka Confederation 
of Lumad Groups na sinusundan si- 
ya ng mga armadong lalaki. Napag- 
alaman din niya na nakalista siya 
sa order of battle ng militar at anu- 
mang oras ay maaaring patayin. 

Abril 28. Dalawampu't limang 
lider at myembro ng iba't ibang or- 
ganisasyong kaanib ng BAYAN- 
Eastern Visayas (EV) ang iligal na 
inaresto at idinetine nang 12 oras 
sa Tacloban City Police Station. 
Ang mga inaresto ay kabilang sa 
mga nagprotesta nang dumating si 
Gloria Arroyo para pasinayaan ang 
Palarong Pambansa na nagbukas 
noon sa Leyte Sports Development 
Center (LSDC) sa Tacloban. 

Ilang minuto pa lamang ang ra- 
li nang agawin ng mga elemento 
ng SWAT ang mga plakard, istrimer, 
bandila at iba pang kagamitan ng 
mga nagpoprotesta at kaladkarin 
sila patungo sa presinto. Ipinabug- 
bog ng isang pulis ang ilang ak- 
tibistang lalaki sa mga kriminal na 
kasama nila sa kulungan. 

Kabilang sa mga inaresto sina 
Flor “Pong” Acbo, tagapangulo ng 
BAYAN-EV: Atty. Kathrina Castillo, 


6 


bise presidente ng National Union 
of People's Lawyers sa unang distri- 
to ng Leyte: Kenneth Tiu, pangka- 
lahatang kalihim ng Kabataang Pi- 
noy Party-EV: Jebri Gil Sida, taga- 
pangulo ng Kabataang Pinoy Party- 
EV: Flor Chantal Eco, pangkalaha- 
tang kalihim ng Katungod-Sinira- 
ngan Bisayas: Alphe Lim, regional 
coordinator ng Gabriela Women's 
Party, at 19 na iba pa. 

Abril 20. Inaresto ng mga pu- 
lis sina Joseph Concepcion at 
Angelo de los Reyes, mga myembro 
ng College Editors” Guild of the 
Philippines sa Naga City. Ang insi- 
dente ay naganap sa Plaza Quince 


Martires habang naghahanda ang 
CEGP-Bicol para sa isang kilos-pro- 
testa na itinaon sa pagpapasinaya 
ni Gloria Arroyo sa pambansang pa- 
laro ng Private Schools Athletic As- 
sociation sa University of Nueva 
Caceres sa naturang syudad. Anang 
CEGP-Bicol, magsasampa ito ng ka- 
so laban sa mga operatiba ng PNP. 

Abril 13. Kinampuhan ng hu- 
migit-kumulang 30 elemento ng 
19th IB ang eskwelahang pang-ele- 
mentarya sa Barangay Tabangohay, 
Alang-alang, Leyte. Binatikos din 
ng Katungod-Sinirangan Bisayas, 
alyansang pangkarapatang-tao sa 
Eastern Visayas, ang Reengineered 
Special Operations Team (RSOT) sa 
ginagawang pagtitipon sa mga 
taumbaryo at pagpiprisinta sa ka- 


Jun Lozada, inilipat sa Senado 


alo pang lumaki ang inaning pampulitikang suporta ni Rodolfo 

“Jun” Lozada sa kabila ng panggigipit sa kanya ng rehimeng Ar- 
royo. Ito'y matapos aprubahan ng korte ang petisyon ng mga sena- 
dor na ilipat siya sa kustodiya nila nitong Mayo 7. 

Inaresto ng mga pulis noong Abril 29 si Lozada, isa sa mga pa- 
ngunahing testigo sa maanomalyang S5329-milyong proyektong 
NBN-ZTE. Iniutos ng korte ang pag-aresto sa kanya sa kasong per- 
jury na isinampa ni Michael Defensor, masugid na kapanalig ni Glo- 


ria Arroyo. 


Ibinunyag noon ni Lozada sa pagdinig ng Senado na sinabihan 
siya ni Defensor na itangging siya ay dinukot ng mga ahente ng 
gubyerno pagdating niya sa Pilipinas noong Pebrero 2008 at sabi- 
hing wala siyang nalalaman sa proyektong NBN-ZTE. 

Dahil sa mga pagbubunyag ni Lozada ay lalong tumindi ang ga- 
lit ng mamamayan sa labis na korapsyon ng rehimeng Arroyo at la- 
long nahiwalay ang naghaharing pangkatin. 

Anang mga tagasuporta ni Lozada, kung sino ang nagsasabi ng 
totoo ay siya pa ang ikinukulong. Ang malalaking magnanakaw at 
iba pang kriminal ay patuloy na namamayagpag. 

Hindi naglagak ng pyansa si Lozada bilang protesta sa panggi- 


gipit na ginagawa sa kanya. Sinamahan siya ng mga madre at ilang 
personaheng anti-Arroyo sa himpilan ng Manila Police District kung 
saan siya ikinulong nang mahigit isang linggo bago siya nailipat sa 
Senado. ABI 


ANG BAYAN Mayo 7, 2009 


nila ng listahan ng umano'y mga tagasuporta ng BHB. 
Inaaresto, ikinukulong at tinotortyur ang hindi napa- 
pasuko sa listahan. 

Abril 9. Minasaker ng Bungkatol Liberation Front 
(BULIF) ang mag-asawang Manuel at Jocelyn Suarez 
at mga anak nilang sina Jan Mark, 6: Bebi, 5: Along, 
2: at Niño, dalawang buwan, sa Sityo Kamanikan, Ba- 
rangay Malinao, Gingoog City. Nasaksihan ng mga ka- 
pitbahay ng mga Suarez kung papaanong pinaulanan 
ng bala ang kanilang bahay ng mga elemento ng BU- 


LIF na sina Manbuligan Pinakitob, Rene Domino, 
Oyong Alingatong, Bawang Ampeyawan, Atras Manhu- 
musay at isang Basbas na pawang mga residente ng 
Sityo Mankilana. 

Ang BULIF ay isang grupong paramilitar na nasa 
ilalim ng kontrol ng 4th ID. Ang pagmasaker sa pamil- 
yang Suarez ay naganap ilang araw matapos magtamo 
ng kaswalti ang pinagsamang pwersa ng 29th at 30th 
IB nang makasagupa nila ang isang yunit ng Bagong 
Hukbong Bayan noong Marso 25 at 26. [AB] 


da ang United Nations (UN) sa sin- 


Numero uno sa kabuktutan 


Arroyo, bantog na sa buong mundo ang Pilipinas sa sarisaring ka- 


D ahil sa pagiging bulok at pasista ng mga patakaran ng rehimeng 


samaan. 

Ang Pilipinas ang isa sa pinaka- 
mapanganib na bansa para sa mga 
unyonista. Ganito ang naging 
kongklusyon sa pag-aaral ng Inter- 
national Trade Union Confederation 
(ITUC). Pumapangalawa ang Pili- 
pinas sa Colombia sa mga bansang 
laganap ang paglabag sa karapatan 


Sayyaf. Ayon sa ulat ng Internal 
Displacement Monitoring Center ng 
Norwegian Refugee Council, bago 
pa man sumiklab ang matitinding 
labanan sa pagitan ng militar at 
MILF noong 2008 na nagbunsod ng 
pagbakwit ng kalakhan ng 600,000 
biktima ng sapilitang paglikas no- 
ong taong iyon, umaabot na sa 
dalawang milyong mamamayan 
ang nagbakwit mula noong ta- 
ong 2000 dahil sa mga 


seridad ng gubyernong Arroyo na 
pangalagaan ang karapatang-tao 
dahil sa di nito pagsusumite ng ka- 
hit isang ulat sa Committee 
Against Torture mula nang maluk- 
lok ito sa poder. Bago manungku- 
lan si Arroyo ay 12 taon na ring 
hindi nagsusumite ng ulat ang 
gubyerno ng Pilipinas sa naturang 
komite. Tinukoy ng mga tagaulat 
ng UN ang kabiguang ito sa isang 
pagtitipon noong Abril 28 sa Ge- 
neva, Switzerland ng UN Commit- 
tee Against Torture. Pana-pana- 
hong nagpupulong ang komite pa- 
ra suriin ang rekord ng 146 ban- 
sang lumagda sa UN Convention 


sa pag-uunyon. Batay sa 
sarbey ng Independent 
Centre for Trade 
Union and Hu- 

man Rights, 


umabot sa 33 li- 
der manggagawa 
ang pinatay no- 
ong 2007 pa lamang. Sa 
sarbey na ito, 220 indi- 
bidwal ang nabiktima sa 


LO 
9 


armadong laba- against Torture and other Cruel, In- 


nan. human or Degrading Treatment or 
Isa ang Pili- Punishment kung saan nakalagda 
pinas sa mga ang Pilipinas. 


bansang may pi- 
nakamaraming 
bilang ng mga 


Kabilang sa mga dumalo sa pu- 
long ng UN ang mga kinatawan ng 
KARAPATAN, na nag-ulat ng 1,026 


130 naitalang insidente mamamahayag kaso ng tortyur sa Pilipinas mula 
ng mga paglabag sa kara- na pinapaslang na 2001 hanggang Marso 2009. Tu- 
patan sa pag-uunyon. hindi naparurusa- mestigo rin sa pulong si Raymond 


Ang Pilipinas din ang 
may pinakamalaking bi- 
lang ng mga mamama- 
yang sapilitang lumikas 
noong 2008. Bunga ito 
pangunahin ng mga ope- 
rasyon ng Philippine Ar- 
my laban sa Bagong 
Hukbong Bayan, 
Moro Islamic Libe- 
ration Front 
(MILF), Moro Na- 
tional Liberation 
Front at bandidong Abu 


ANG BAYAN Mayo 7, 2009 


han ang mga sala- 
rin. Ayon sa Global 
Impunity Index ng 
Committee to Pro- 
tect 
mula 
gang 2008 ay nagka- 
roon ng di bababa 
sa 24 na kaso ng 
pagpaslang 
mamamahayag na di 
pa nalulutas. 
Samantala, 
pahayag ng pagdudu- 


Manalo, isa sa mga biktima ng pag- 
dukot at matinding tortyur sa ka- 
may ng mga berdugo ni Gen. Jovi- 
to Palparan. 

Dahil sa kabi-kabilang batikos, 
inianunsyo ni Gloria Arroyo nitong 
Mayo 5 ang paglalaan ng pondong 
P25 milyon na pampabuya sa mga 
testigo laban sa mga ekstrahudi- 
syal na pamamaslang. Isa na na- 
man itong hungkag na hakbangin 
dahil patakaran ng estado ang pag- 
patay at pagtugis sa mga kumaka- 
laban dito. ABI 


7 


Journalists, 
1999 hang- 


sa mga 


nag- 


FX MGA ULAT KORESPONSAL 
Balikatan sa Bicol, matagumpay na hinarap 
ng rebolusyonaryong kilusan at mamamayan 


inigo ng dumadaluyong na pagtutol ng mamamayan ang RP-US Ba- ang ilang linggo, natagpuan ang 
B kanyang naaagnas nang bangkay sa 
isang mababaw na hukay. May mga 


palatandaan ng tortyur ang kata- 


likatan exercises na inilunsad sa Bicol. Bago pa man dumating ang 
mga pwersa ng US at AFP na kalahok dito, walang tigil na itong 
nilabanan ng mamamayan at rebolusyonaryong kilusan sa rehiyon. 


Partikular sa prubinsya ng Sor- 
sogon, kasabay ng mga malakihang 
kilos-protesta ng mamamayan ang 
matutunog na taktikal na opensiba 
ng Celso Minguez Command (CMC) 
ng BHB. Nakapaglunsad ang BHB 
ng isang ambus, 12 operasyong ha- 
rasment at tatlong isnayping. Naa- 
gaw din ng Hukbo ang inisyatiba 
mula sa mga sundalong nagtang- 
kang kumubkob sa isang Pulang 
paaralan at nabigwasan ang ka- 
away. Sa kabuuan, 24 ang napatay 


at 19 ang nasugatan sa panig ng 
mga militar na nagsagawa ng clear- 
ing operations sa prubinsya para sa 
Balikatan. Ang mga nabigwasang 
yunit militar ay ang 3rd Scout Ran- 
ger Battalion, 901st IBde, 49th IB 
at Special Forces ng iba't ibang yu- 
nit ng AFP. Sa panig ng CMC, isang 
Pulang mandirigma, si Condrado 
“Ka Ruben” Jesalva ang namartir. 
Si Ka Ruben ay nahuling walang ar- 
mas ng nag-ooperasyong Scout Ra- 
ngers sa bayan ng Gubat. Matapos 


Mga tropa ng US, kalahok 
sa mga operasyong militar sa Bicol 


lang beses na namonitor ng rebolusyonaryong kilusan ang pagla- 

hok ng mga sundalong Amerikano sa mga operasyon ng AFP sa 
mga lugar na pinagdausan ng katatapos na Balikatan sa Bicol. Ni- 
tong Abril, may mga kasamang tropang Amerikano ang mga pwersa 
ng AFP na nakasagupa ng BHB sa Sorsogon at Masbate. 

Noong madaling araw ng Abril 15, nasugatan ang isang sunda- 
long Amerikano at napatay ang tatlong sundalo ng 9th Infantry Di- 
vision ng Philippine Army nang tangkain nilang kubkubin ang isang 
platun ng BHB sa Barangay Baras, Esperanza, Masbate. Magiting na 
nagtanggol ang mga kasama at isang Pulang mandirigma ang nag- 
buwis ng kanyang buhay. Sa kabilang banda, itinago ng militar ang 
kanilang mga kaswalti at isinakay sa helikopter ang sundalong Ame- 
rikano papunta sa mainland ng Bicol. 

Kinabukasan, nag-operasyon ang militar kasama ang 12 sunda- 
long Amerikano na ibinaba sa Barangay Nauco, Placer, Masbate. 

Nitong Abril 22, dalawa namang sundalong Amerikano ang ka- 
sama ng 26 na elemento ng 3rd Scout Ranger Battalion nang papu- 
tukan ng mga Pulang mandirigma sa Barangay Lourdes, Barcelona, 
Sorsogon. Dalawang Scout Ranger ang napatay sa labanan. 

Malinaw na ginagamit lamang ng US ang umano'y humanitarian 
mission upang itago ang kanilang paniniktik at paglahok sa mga 
operasyon ng AFP laban sa rebolusyon at mamamayan. [AB] 


wan ng kasama. 

Hungkag na humanitarian 
mission. Kunwa'y humanitarian 
mission lamang ang pakay ng RP- 
US Balikatan. Ang mga kalahok di- 
to ay naglunsad ng mga pakitang- 
taong misyong medikal at proyek- 
tong konstruksyon sa bayan ng Ju- 
ban at Irosin. 

Pinatunayan ng mga dumalo na 
hungkag ang naturang mga mi- 
syong medikal. Kulang ang mga ga- 
mot na ibinigay at maraming nagu- 
tom na taumbaryo dahil sa tagal at 
kakulangan ng serbisyo. 

Inobliga pa ng pwersang pan- 
seguridad ng Balikatan ang mga 
upisyal ng mga barangay na pinag- 
lunsaran ng misyong medikal na 
hakutin ang mga taumbaryo para 
may mapadalo. 

Ang sinabi namang paggawa ng 
kalsada sa Barangay Guruyan, Ju- 
ban ay pagtatambak lamang ng 
graba sa dating kalsada. Ang itina- 
yo namang eskwelahan doon ay 
hindi tinapos. 

Militarisasyon ang tunay na 
mukha ng Balikatan. Bago pa man 
ito magsimula, malawakang clear- 
ing operations ang isinagawa ng 
AFP. Gumamit ang kaaway ng mga 
high-tech na kagamitang paniktik, 
mga helikopter at mga tangke sa 
kanilang operasyon. Paalun-alon 
ang manera ng operasyon at hindi 
bumababa sa lakas-kumpanya ang 
ibinubuhos sa bawat bayan. 

Mas nakatuon ang pwersa ng 
Balikatan sa pagsama sa mga ope- 
rasyong militar upang galugarin at 
kabisahin ang tereyn ng prubinsya. 


ANG BAYAN Mayo 7, 2009 


Labas sa tinukoy nilang erya ng 
“humanitarian mission,” sumama 
ang tropang Amerikano sa mga 
nag-ooperasyong sundalo ng AFP. 

Mga paglabag sa karapatang- 
tao ang hatid ng mga operasyong 
militar. Kabilang sa mga naging 
biktima sina Jason Francisco at 
Joseph Laguerta ng Magallanes na 
tinakot at sinaktan ng mga sunda- 
lo. Sa Irosin, nagnakaw ng mga 
hayop ang mga militar. 

Matapos ang bigong pangu- 
ngubkob ng Scout Rangers sa 
isang Pulang paaralan sa bayan ng 
Gubat, iligal na hinalughog ang 
mga bahay ng taumbaryong mala- 
pit sa pinangyarihan. 

Kakabit ng militarisasyon ang 
muling pananalasa ng mga death 
squad na pumatay sa mga sibil- 
yang sina Eden Jerus, Noe Gumba 
at Noel Encinares. Si Jerus ay byu- 
da ni Willy Jerus, lider magsasaka 
na naunang pinaslang ng death 
squad. 

Tumindi rin ang saywar ng ka- 
away sa mga taumbaryo laluna sa 
mga pinaghihinalaan nilang pa- 
milya ng mga kasama. Sa mga ba- 
yan ng Juban, Irosin, Casiguran at 
Gubat, nagpalabas ang militar ng 
mga pelikulang anti-komunista at 
naglunsad ng mga pulong upang 
hikayatin ang mga tao na puma- 
bor sa Balikatan. Pinasok din ang 
mga barangay high school para si- 
raan ang rebolusyonaryong kilu- 
san sa mga estudyante. 

Subalit bigung-bigo ang pwer- 
sa ng Balikatan na makuha ang lo- 
ob ng mga Sorsoganon sa kabila 
ng lahat. 

Sa halip, pinapula ng militan- 
teng pagkilos ng mga Sorsoganon 
ang mga kalsada ng prubinsya 
para palayasin ang pwersa ng RP- 
US Balikatan. Kasabay nito, nag- 
tagumpay ang mga inilunsad na 
taktikal na opensiba ng BHB laban 
sa Balikatan dahil todo ang supor- 
ta ng mamamayan sa kanilang Pu- 
lang hukbo. ABI 


ANG BAYAN Mayo 7, 2009 


Masagana ang ani ng 
rebolusyon sa Baryo Lagda 


makikita ang Baryo Lagda. Isa itong kulumpon ng mga bahay na 


S a kalibliban ng Cordillera, sa kandungan ng nagtataasang bundok, 


napaliligiran ng malawak na gubat, mga kaingin at hagdan-hag- 
dang palayan. Pagsasaka ang pangunahing ikinabubuhay ng mga taum- 
baryo roon. Ang inaani nilang palay at gulay ay sinusuhayan ng naku- 
kuha sa pangangaso at pangingisda. Ngunit sa kabila ng pagpupunya- 
gi sa pagsasaka, hindi sapat ang naaani nilang palay. 


Kadalasan, apat na buwan sa 
isang taon ay bumibili sila ng bi- 
gas sa mga kalapit na baryo o sa 
kabayanan. Ilang oras na lakad ito 
dahil walang kalsada sa Lagda, tu- 
lad ng libu-libo pang hikahos na 
baryo sa bansa na pinababayaan 
ng gubyerno. Pinagkakaitan ito ng 
mga batayang panlipunang serbi- 
syo sa kalusugan, edukasyon, 
agrikultura at iba pa. 

Ngunit noong 2007, sa kabila 
ng krisis sa bigas na nagpahirap sa 
masang Pilipino, nabago ang ma- 
tagal nang kasaysayan ng kakula- 
ngan ng bigas sa Lagda. Masagana 
ang aning palay at hindi na kinai- 
langan ng masa na lumabas pa sa 
baryo upang bumili ng bigas. Nasa 
likod nito ang kwento ng maning- 
ning na tagumpay ng mamama- 
yang mapanlikha, matapang, ma- 
pagpunyagi at pursigidong kamtin 
ang magandang hinaharap. 

Pagpupunlang 
muli ng rebolu- 
syon. Naitayo at 
nakonsolida ang re- 
bolusyonaryong la- 
kas ng mamamayan 
sa Baryo Lagda no- 
ong dekada 1980. 
Ngunit niyanig ito 
ng disoryentasyon 
at ng matagal na 
panahon ng mara- 
has na militarisa- 
syon. Nagtayo ng 
detatsment ang mi- 
litar sa baryo at 
pwersahang nagrek- 


rut sa CAFGU. Maraming payaw 
(maliliit na tipak ng palayan) at 
kaingin ang napabayaan at nasira 
dahil sa militarisasyon. Nawasak 
ang naipundar na rebolusyonar- 
yong pag-unlad sa baryo. 

Noong 1997, sinimulan ng 
BHB ang trabahong rekoberi sa 
Lagda. Tatlong dating kasapi ng 
sangay ng Partido sa baryo ang 
inugnayan nila at naging puhunan 
sa pagtatayong muli ng rebolusyo- 
naryong kapangyarihan sa lugar. 

Mahirap ang trabahong reko- 
beri. Marami ang mga tanong, pu- 
na at usaping kailangang harapin 
at resolbahin ng Pulang hukbo. 
Malaki ang naitulong ng mga da- 
ting kasapi ng Partido at mga ba- 
gong aktibistang masa sa muling 
pagpapaalab ng rebolusyonaryong 
pagkilos sa loob ng baryo. 

Sa loob ng ilang taon, naorga- 
nisa ang mga magsasaka, kababai- 


Pang-aapi sa mamamayan 
ng Cordillera, pinalalala ng OBL 


A” implementasyon ng Oplan Bantay Laya 2 (OBL2) ay nagpa- 
palala sa pambansang pang-aapi sa mamamayan ng Cordillera. 
Sa kanyang mensahe sa pagdiriwang ng Cordillera Day noong Abril 
24, inilantad ni Simon “Ka Filiw” Naogsan, tagapagsalita ng Cordil- 
lera People's Democratic Front, ang mga abuso ng militar na nagsa- 
sagawa ng mga kontra-rebolusyonaryong operasyon sa Cordillera. 

Pinasisidhi ng OBL2 ang pangangamkam ng mga lupang ninuno. 
Isang layunin ng mga operasyon ng AFP ang tiyakin ang malayang 
pagpasok ng mga dayuhang kumpanya sa pagmimina. Binabalewa- 
la ng OBL2 ang mga katutubong pampulitikang institusyon sa Cor- 
dillera at maging ang awtoridad ng mga lokal na upisyal. 

Lalong ipinagkakait sa mamamayan ng Cordillera ang kinakaila- 
ngang mga serbisyong panlipunan. Ang mga daycare center, health 
center, multipurpose hall at mga paaralan ay hindi magamit ng ma- 
mamayan dahil nagkakampo roon ang mga sundalo. Nilalapastangan 
ng AFP ang kultura ng mga taga-Cordillera, nililinlang ang mga li- 
der ng tribo at winawasak ang kanilang pagkakaisa. 

Mula nang simulan ang OBL1 noong 2002, mahigit 30 mamama- 
yan ng Cordillera ang pinatay ng rehimeng Arroyo. Nawawala pa 
hanggang ngayon si James Balao ng Cordillera People's Alliance na 
dinukot ng militar noong Setyembre 17, 2008. 

Sa harap ng lahat ng ito, nanawagan si Ka Filiw sa mamamayan 
ng Cordillera na magkaisa at lumaban at palakasin ang mga konse- 
ho ng mga nakatatanda, dap-ay, ator at iba pang anyo ng tradisyu- 
nal na pamamahala. Nanawagan din siyang wakasan ang mga gera 
ng mga tribo upang mabuklod ang kanilang lakas at maituon sa pa- 
kikibaka para sa kanilang lupa, dignidad, kagalingan at mga kara- 


patan. 


han at kabataan sa baryo. Dumami 
ang kasapi ng Partido at nabuo ang 
sangay ng Partido sa baryo. Nag- 
lunsad sila ng mga serye ng pag- 
aaral. Masigasig na inilunsad nila 
ang mga kampanya laban sa milita- 
risasyon, paglabag sa karapatang- 
tao, pagtatayo ng detatsment at 
pwersahang pagrerekrut para sa 
CAFGU. 

Naglunsad ang Partido, BHB at 
mga organisasyong masa ng kam- 
panya para sa rebolusyong agraryo 
upang resolbahin ang mababang 
produksyon ng pagkain sa baryo. 
Naipalaganap ang pagtatanim ng 
iba't ibang gulay at prutas. Nagtu- 
lung-tulong ang mga mamamayan 
sa paggawa ng mga bagong payaw. 


10 


ABI 


Inayos nila ang mga nasirang da- 
ting irigasyon at gumawa ng mga 
bago para sa mga kabubukas na pa- 
yaw at mga dating hindi naaabot 
ng patubig. 

Mahirap ang pagpapatupad ng 
mga programa ng rebolusyong ag- 
raryo sa Baryo Lagda dahil sa pre- 
sensya ng detatsment ng kaaway. 
Maraming kasinungalingan, pana- 
nakot at paninira ang pinalaganap 
ng kaaway sa tangkang wasakin 
ang pagkakaisa sa baryo ngunit 
matapang na hinarap at binigo ng 
mamamayan ang mga ito. Sa pa- 
ngunguna ng sangay ng Partido, ki- 
numbinsi ng mamamayan na tumi- 
walag na sa serbisyo ang mga ka- 
mag-anak nila na nasa CAFGU. Ka- 


sabay nito, pinaigting ng BHB ang 
mga taktikal na opensiba. Hindi 
nagtagal, tumiwalag ang mga ele- 
mento ng CAFGU at napalayas ang 
detatsment sa baryo. 

Kahit pa kakarampot at laging 
atrasado ang sahod ng mga CAFGU, 
malaking bagay ito para sa mga na- 
ninirahan sa interyor kung saan 
mahirap makapagpalitaw ng pera. 
Upang matulungan ang mga tumi- 
walag sa CAFGU, isinama sila ng 
mamamayan sa kampanya ng rebo- 
lusyong agraryo. Mula nang maisa- 
ma sila sa rebolusyong agraryo, 
hindi na nangungutang ng bigas 
ang mga tumiwalag sa CAFGU, na 
lagi nilang ginagawa noong nasa 
serbisyo pa sila. 

Mula 2001-2005, mahigit 70 
bagong payaw ang nagawa ng mga 
organisasyong masa. Halos 70-90 
kaban ng palay ang naidagdag sa 
bawat anihan, bukod pa sa ani sa 
mga kaingin. Bukod sa pagpapara- 
mi ng produksyon ng pagkain, hi- 
narap din sa kampanya ng rebolu- 
syong agraryo ang iba pang bata- 
yang pangangailangan tulad ng 
pagpaparami ng mga kalabaw na 
mahalagang katuwang sa pagsasa- 
ka. Nagsimula ang mga organisa- 
syong masa sa pag-aalaga ng tat- 
long kalabaw na naparami nila 
nang mahigit sampu at nakabili si- 
la ng ilang kabayo. Noong 2007, 
inilunsad nila ang programa para 
sa pagtatanim ng tubo at produk- 
syon ng asukal. 

Nagtayo ang mga ROM ng ko- 
operatibang kiskisan upang maba- 
wasan ang maraming oras na nagu- 
gugol sa pagbabayo ng palay. Nag- 
tayo sila ng pandayan upang maka- 
gawa ng mga batayang kasangka- 
pan sa produksyon. Bumuo sila ng 
mga nararapat na patakaran upang 
mahusay na mapangasiwaan ang 
kiskisan at pandayan. Naglunsad 
sila ng mga treyning sa pagpapan- 
day. 

Nagkaroon din ng pagsasanay 
sa batayan at abanteng kursong 


ANG BAYAN Mayo 7, 2009 


pangkalusugan. Pagkatapos ng mga treyning sa kalu- 
sugan, isinapraktika ng mga myembro ng komite sa 
kalusugan ang mga natutunan nila sa pamamagitan 
ng libreng gamutang bayan. 

Unti-unti ring napapawi ang pyudal at malapyu- 
dal na relasyon sa produksyon. Naitaas ang arawang 
sahod sa P100 mula sa dating P50. Naitaas nila ang 
parte ng mahihirap na magsasakang nakikisaka. Na- 
ging 50-50 hanggang 30-70 na ang partihan pabor 
sa mahihirap na magsasaka. Ang dating 20% interes 
sa utang ay naibaba tungong 5% na lamang. Natang- 
gal din ang interes sa mga inuutang na pera lalo na 
kung gagamitin sa pag-aaral o sa pagpapagamot. 
Mula nang maitayo ang kooperatibang kiskisan, bu- 
maba ang gastos sa pagpapakiskis. Dalawang gatang 
na lamang ng bigas ang bayad sa bawat anim na sa- 
lop na makikiskis kumpara sa sampung gatang na si- 
nisingil ng mga pribadong kiskisan. 

Pundasyon ng pag-unlad. Katulad ng matibay na 
pader na nakatayo sa matatag na pundasyon, ang 
pag-unlad ng Lagda ay nakatuntong sa matatag at 
malalim na pundasyon ng pagkakaisa at pagtutulu- 
ngan ng mga rebolusyonaryong mamamayan, Partido 
at BHB. Naabot ng Lagda ang mataas na antas ng or- 
ganisasyon at konsolidasyon. May mga namumunong 
komite ng mga magsasaka, kabataan, at kababaihan: 
milisyang bayan: komite sa kalusugan at komite ng 
Cordillera People's Democratic Front. Noong 2008, 
naitayo ang balangay ng Pambansang Katipunan ng 
mga Magbubukid sa baryo na ibayong nagpahigpit sa 
rebolusyonaryong kapangyarihan ng mga mamama- 
yan doon. Sa kasalukuyan, 92% ng mamamayan sa 
baryo ay organisado at impluwensyado. 

Mahigpit ang pagyakap ng mamamayan ng Lagda 
sa armadong pakikibaka. Tuluy-tuloy ang suporta ni- 
la sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga tulong na 
pagkain, damit at iba pang pangangailangan ng 
BHB. Nagbibigay din sila ng mga bala at iba pang 
gamit pangmilitar. Sumampa sa BHB ang maraming 
kabataan at nakilahok sila sa iba't ibang matatagum- 
pay na taktikal na opensiba. 

Marami pang baryong katulad ng Lagda sa Cordil- 
lera at iba pang bahagi ng Pilipinas na masigasig na 
nagsusulong ng rebolusyonaryong pag-unlad at pag- 
babago sa lipunan. Ang mga ito ang target ng Oplan 
Bantay Laya 2, ang marahas na plano ng rehimeng 
Arroyo na wasakin ang rebolusyonaryong kilusan ba- 
go matapos ang 2010. Sa harap ng marahas na pana- 
nalasa ng rehimen, higit na pinalalakas ng mamama- 
yan ang rebolusyonaryong pagkakaisa nila upang 
ipagtanggol ang mga nakamtang tagumpay. ABI 

(Hango sa Dangadang, rebolusyonaryong pahaya- 
gang masa ng Ilocos-Cordillera, Marso 2009.) 


ANG BAYAN Mayo 7, 2009 


Q 


LA t tul NGA 
YAN N KI 
Pamumunong 

pinanday ng panahon 


agdidilim na nang magtipon sa isang kubo si- 
N na Ka Andres, Ka Victor at Ka Dandy, mga upi- 

syal ng sangay ng Partido sa kanilang baryo. 
Hinihintay pa nila noon ang dalawang kagawad na 
dadalo sa espesyal na pulong ng komiteng tagapag- 
paganap (KT) ng sangay, nang sila ay makapanayam 
ng Ang Bayan noong Oktubre 2008. 

Ang sangay na ito ay isa lamang sa mga lokal na 
sangay ng Partido sa isang larangang gerilya sa 
Southern Mindanao. Ang barangay nina Ka Victor ay 
isa sa pinakaunang mga baryong kinilusan ng BHB sa 
Southern Mindanao, kaya mayaman ang karanasan ng 
mga taumbaryo sa pagrerebolusyon. Kahit may mga 
panahong napabayaan at naiwan sila ng hukbong ba- 
yan dahil sa bangis ng mga operasyong militar at 
mga pampulitikang kamalian, sa kalakhan ay nanati- 
ling matatag ang rebolusyonaryong paninindigan ng 
taumbaryo at naging mabilis ang gawaing rekoberi. 

Walang patlang ang gawaing rekoberi sa baryo 
mula 1998 at hanggang ngayo'y patuloy na lumala- 
wak at tumatatag ang rebolusyonaryong kilusan di- 
to. 

“Nagsimula lamang kami sa walong myembro ng 
Partido nang itatag ang kasalukuyang sangay noong 
1998,” ani Ka Victor. “Batay sa panawagan ng komi- 
teng seksyon na magpalawak ay umabot kami sa ma- 


š 


11 


higit 30 pagsapit ng 2004. Sa kasalukuyan ay mayro- 
on kaming 40 myembro,” paliwanag ni Ka Andres. 

Mulat ang sangay sa tungkulin nitong tumugon sa 
pangangailangang isulong ang digmang bayan sa mas 
mataas na antas sa pamamagitan ng pagrerekomenda 
ng pinakamahuhusay na lider-masa at aktibista mula 
sa mga organisasyong masa sa kanilang baryo para 
maging mga Pulang mandirigma. “Mula 1998 ay siyam 
na ang aming napasasampa sa mga yunit ng BHB. Pe- 
ro bago namin sila irekomenda ay tinitiyak muna na- 
min na napalalalim namin ang pagsisiyasat sa kani- 
lang katauhan. Halimbawa, kinikilala namin ang kani- 
lang mga magulang at ang rekord nila sa pagkatao at 
inoobserbahan namin ang kanilang pagkilos,” paliwa- 
nag ni Ka Andres. “Tinatantya rin namin kung sinsero 
sila o kung may kakayahan talagang magtagal sa ser- 
bisyo,” dagdag ni Ka Victor. 

“Aktibo rin ang sangay sa pangangalap ng pinan- 
syal at materyal na suporta para sa Hukbo. Pinag-uu- 
sapan at pinagpaplanuhan namin sa loob ng KT ang 
iba't ibang paraan ng pagtulong sa BHB at inihahapag 
namin ito sa pulong ng sangay, anila. Anuman ang 
aming mapagkaisahan ay ipinaaalam namin kahit sa 
mga kababaryong hindi pa myembro ng sangay. Ha- 
limbawa, lumilikom kami ng buwanang tulong pinan- 
syal sa mga kasapi ng mga organisasyong masa para 
itulong sa Hukbo. Bukod rito ay nangongolekta rin ka- 


Si Ka Pasyo, milisyang bayan 


aming paglahok sa rebolusyon. Kailangan naming mag-armas 
laban sa pagsasamantala, pang-aapi at pandarahas ng mga 
panginoong maylupa, konsesyunaryo at ilang armadong pwersa: para 
ilunsad ang rebolusyong agraryo at ipagtanggol ang mga tagumpay na 
nakamit na ng aming kilusan.” 


44 N ng problema naming mga magsasaka ang malaking dahilan ng 


mi ng suportang materyal tulad ng mga pagkaing ugat 
at gulay tuwing humihimpil sa aming baryo ang BHB. 
Agad kaming nagpapatawag ng pulong ng mga myem- 
bro ng organisasyong masa para mapag-usapan ito at 
hinihikayat ang lahat na magsikap na makapangalap 
at makapag-ambag ng tulong.” 

Sustinido ang diwang rebolusyonaryo sa baryo sa 
kabila ng matinding pandarahas ng militar. Sabi ni Ka 
Andres, “Maraming magsasaka na rito ang nakaranas 
ng iba't ibang pasistang karahasan tulad ng masaker, 
pambubugbog, pangingikil, saywar, panunutok ng ba- 
ril at blokeyo sa ekonomya.” Subalit sa halip na mata- 
kot ay lalo lamang nag-aalab ang galit nila sa kaaway 
at determinasyon nilang lumaban. 

Isa sa pinakamatitingkad na pakikibakang pinamu- 
nuan ng sangay ang laban sa isang higanteng kum- 
panya sa pagmimina na nagplanong mag-opereyt sa 
lugar. Suportado ng militar at lokal na naghaharing uri 
ang pagpasok ng minahan. “Sa kabila nito ay nagpur- 
sigi kaming tutulan ang kanilang pagpasok dahil alam 
naming malaki ang idudulot nitong pinsala sa mama- 
mayan. Pinagsikapan ng sangay na paliwanagan ang 
mga magsasaka at hikayatin silang lumaban para had- 
langan ang tangkang pagpasok ng minahan.” 

Dahil sa militanteng paglaban ng masa sa mga 
apektadong lugar at suporta ng mga karatig na baryo 
ay hindi naituloy ang operasyon ng pagmimina. ABI 


lusan, kaming mga MB ay tumata- 
yo bilang isang pwersang pande- 
pensa sa komunidad.” 

“Aktibo kaming mga MB sa pag- 
kilos para mabigo ang Oplan Ban- 
tay Laya 2. Kung merong malala- 
king operasyon ng kaaway, dito pa 
lamang sa baryo ay sinisimulan na 
namin ang panghaharas sa kanila. 


Ito ang sinabi ni Ka Pasyo, 
isang myembro ng milisyang bayan 
(MB) sa isang baryo sa bulubundu- 
king bahagi ng Agusan del Sur. Ang 
milisyang bayan ay lokal na porma- 
syon ng BHB sa baryo na hindi na- 
kahiwalay sa araw-araw na gawa- 
ing pangkabuhayan. Mahigpit 
itong tumatalima sa mga patakaran 
at disiplina ng BHB. 

Mahigit sampung taon na sa MB 
si Ka Pasyo. Mayaman na rin ang 
karanasan niya sa pagrerebolusyon. 

“Sa harap ng mabangis na pag- 
tatangka ng rehimeng US-Arroyo 
na gapiin ang rebolusyonaryong ki- 


Pabor para sa amin ang bumira sa 
kaaway laluna kung humihimpil si- 
la sa baryo, dahil kabisado namin 
ang tereyn ng aming komunidad. 
Detalyado rin kaming nakapagbibi- 
gay ng impormasyon sa BHB tung- 
kol sa galaw ng kaaway. Minsan, di- 
rekta kaming lumalahok sa mga 
reyd at ambus na inilulunsad ng 
mga platung gerilya ng BHB.” 
Napatunayan na ni Ka Pasyo at 
marami pang iba kung gaano kaha- 
laga ang pagkakaroon ng rebolu- 
syonaryong kilusan sa baryo. “Ma- 
laki ang pagkakaiba ng mga lugar 
na may rebolusyonaryong kilusan 


ANG BAYAN Mayo 7, 2009 


at yaong mga wala,” dagdag ni Ka 
Pasyo. “Mula nang magkaroon ng 
rebolusyonaryong kilusan sa baryo 
namin, namayani ang pag-uuna- 
waan at pagtutulungan ng mga re- 
sidente. Mapayapa na ang aming 
pamumuhay kumpara sa dati na 
lagi kaming takot sa mga tulisan 
at masasamang elemento na basta 
na lamang dumarating sa baryo 
namin.” 

Hindi lamang pangmilitar ang 
mga tungkulin ng MB. Aktibo rin 
ito sa pagpapaunlad ng pagsasa- 
ka gamit ang iba't ibang pamama- 
raan tulad ng pag-oorganisa ng 
mga hunglos (bayanihan) upang 
mapababa ang gastusin sa produk- 
syon. Sa panahong inilulunsad 
ang rebolusyong agraryo, ang MB 
ang nagtitiyak sa seguridad sa pa- 
ligid habang nakikipagkumpron- 
tasyon at naggigiit ng mga kahili- 
ngan ang mga magsasaka sa pa- 
nginoong maylupa, usurero o ko- 


mersyante. 

“Malaki ang aming pasasala- 
mat sa PKP at sa aming Hukbo sa 
pag-aaruga at paggabay nila sa 
amin na nagreresulta sa pag-unlad 
at kapayapaan sa aming lugar.” 

“Ang problema ng magsasaka 
sa kawalan ng lupa at ang karaha- 
san na dinaranas ng mamamayang 
Pilipino sa kamay ng mga nagha- 
haring uri ang siyang malinaw na 
basehan ng aming patuloy na pag- 
suporta sa armadong pakikibaka. 
Nasa rebolusyonaryong kilusan la- 
mang ang sagot sa aming mga hi- 
naing. Kaya hinihikayat ko ang 
mga kapwa ko magsasaka, laluna 
na yaong mga nasa yunit ng MB, 
na patuloy na aktibong sumuporta 
sa armadong pakikibaka at umaga- 
pay sa lahat ng mga gawain ng 
BHB hanggang sa tagumpay.”  [E 

(Hango sa Lingkawas, rebolu- 
syonaryong pahayagang masa sa 
Northeastern Mindanao.) 


Bangit, susunod na hepe ng AFP? 


apaaga nang isa't kalahating buwan ang pagpapalit kay Gen. 
Alexander Yano bilang hepe ng AFP nitong Mayo 1. Maniobra ito 
para pabilisin ang promosyon ni Lt. Gen. Delfin Bangit na pinanini- 
walaang pagaganapin ng malaking papel sa maruruming balak ni 


Gloria Arroyo sa hinaharap. 


Inihalili kay Yano si Lt. Gen. Victor Ibrado na pinalitan naman ni 
Bangit bilang hepe ng Philippine Army. Nakikini-kinita ng mga kri- 
tiko ng rehimeng Arroyo na maaga ring pagreretiruhin si Ibrado para 
bigyang-daan ang pagluluklok kay Bangit bilang hepe ng AFP mata- 
pos ang Hunyo. Paniguro ito ni Arroyo na sakaling mabigong muli 
ang pakanang charter change bago magsara ang Kongreso, ang naka- 
upong hepe ng AFP ay matapat sa kanya at hindi mag-aatubiling 
magpatupad ng batas militar o state of emergency. 

Sakaling maunsyami ang pakanang batas militar, mahalaga pa rin 
ang magiging papel ni Bangit sa gagawing pandaraya sa eleksyon sa 
2010. Ang kaguluhang ibubunga ng eleksyon ay maaari ring sagpa- 
ngin ni Arroyo para magdeklara ng batas militar. 

Si Bangit ay nagsilbing pinuno ng Presidential Security Group at 
sinasabing ubod ng tapat kay Arroyo higit sa sinupamang upisyal ng 


AFP. 


Samantala, ihinahanda na rin ang pagluluklok kay Dir. Roberto 
Rosales bilang hepe ng PNP pagsapit ng 2010. Matapat din siyang 


alagad ng pangkating Arroyo. 


ANG BAYAN Mayo 7, 2009 


JABI 


N BALITA | 


Pagpapalayas, tinututulan 
ng mga magsasaka 
sa Hacienda Luisita 


DUMAGSA sa House of Representa- 
tives noong Abril 27 ang humigit- 
kumulang 100 magsasaka mula sa 
Hacienda Luisita sa Tarlac para 
iprotesta ang panibagong bantang 
pagpapalayas ng pamilyang Co- 
juangco sa mahigit 500 magsasaka 
sa asyenda. Sumama sila sa camp 
out ng Kilusang Magbubukid ng 
Pilipinas na naggigiit na ibasura 
ang Comprehensive Agrarian Re- 
form Program (CARP) at isabatas 
ang Genuine Agrarian Reform Bill. 

Ayon kay Rene Galang, presi- 
dente ng United Luisita Workers' 
Union, nakatanggap sila ng me- 
morandum mula sa mga Cojuangco 
isang araw matapos aprubahan ng 
Kongreso noong Disyembre 1, 
2008 ang panukalang palawigin 
ang bogus na CARP. 

Ang memorandum ay nagsasa- 
ad na pagsapit ng Oktubre 30, 
2009 ay dapat nang itigil ng mga 
magsasaka ang pagbubungkal sa 
2,000 ektraryang bahagi ng HLI. 
Ipinasisira rin ang dati nang nai- 
tanim na siyang tanging ikinabu- 
buhay ng mga magsasaka roon. 
Sakop ng HLI ang 6,000 ektaryang 
asyenda kung saan namatay ang 
pitong magsasaka at nasugatan 
ang maraming iba pa sa isang ma- 
saker noong Nobyembre 2005. 

Ani Rep. Rafael “Ka Paeng” 
Mariano ng Anakpawis, ang mga 
magsasaka na ang tunay na may- 
ari ng lupa dahil kinansela na ng 
gubyerno ang Stock Distribution 
Option (SDO) sa ilalim ng CARP 
noong 2006 at iniutos na ibalik 
ang lupain sa mga magsasaka. 
Ayon pa kay Galang, sila at hindi 
ang pamilyang Cojuangco ang may 
karapatan at dahilan para sakahin 
at paunlarin ang asyenda. 


13 


Editoryal 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


AYAN 


Taon XL Blg. 9 
Mayo 7, 2009 
www. philippinerevolution. net 


Uring manggagawa, pamunuan ang 
pakikibaka ng sambayanang Pilipino 


gang krisis ng kapitalismo at ang krisis ng ma- 

lakolonyal at malapyudal na sistema sa Pilipi- 
nas, nagdudulot ito ng walang kaparis na pinsala at 
kahirapan sa uring manggagawa, sa masang anakpa- 
wis at buong sambayanan. Sa kabilang panig, naglu- 
luwal ito ng mainam na kundisyon para sila'y pukawin 
at pakilusin. Lalong lumilinaw sa kanila ang panga- 
ngailangang bagtasin ang landas ng militanteng paki- 
kibaka upang ipagtanggol ang kapakanan ng lahat ng 
inaapi't pinagsasamantalahan at kumilos para waka- 
san ang sistemang nagsasadlak sa kanila sa hirap at 
pagdurusa. 

Malaking hamon ang kinakaharap 
ngayon ng uring manggagawa. Mahig- 
pit ang pangangailangang isabalikat 
ng uring manggagawa ang kanilang 4 
tungkuling ipaglaban ang kanilang (f 
mga makauring interes at ball 
pin at dalhin ang rebolusyonaryong | | / 
kilusan sa panibagong yugto ng pag- 
sulong. 

Ang uring manggagawa ang pi- Pau Y 
nakamaunlad na uring iniluwal ng “p 
kasaysayan. Ito ngayon ang ina- AN 
asahang mamuno at magsulong ng 
panlipunang rebolusyon. Ang pardon 
Komunista ang abanteng destaka- 


H abang nagtatagal at lumalalim ang pandaigdi- 


KON 
NU 


Mayo Uno, ginunita 
ng libu-libong 
mamamayan 


Mga tampok sa 


isyung ito... PAHINA 3 


Patar 
ly UN 


Mga progresibo sa 
kongreso, nadagdagan 
ng tatlo 


praktikal na gabay sa kanilang pagsusuri at pagkilos. 
Nasa balikat din ng uring manggagawa at partido ni- 
to ang tungkuling mulatin at gabayan ang sambaya- 
nang Pilipino, bigkisin sila at manguna sa pagsusu- 
long at pagpapaigting ng kanilang rebolusyonaryong 
pakikibaka. 

Dapat tiyaking magagampanan ng uring mangga- 
gawa ang malalaking pangkasaysayang hamong kaaki- 
bat ng walang kasintinding krisis sa kasalukuyan. Mai- 
sasagawa ito sa pamamagitan ng puspusang pagbu- 
buo ng Partido sa kanilang hanay. Kung may malakas 


WAL 
Ala Eh 
4; 


pa 


Matagumpay na 
pagharap sa Balikatan 


PAHINA 5 | sa Bicol PAHINA 8 


Mga instruksyon sa paglilimbag 


1. Ang sinundang pahina, na eksaktong kopya ng pahina 1 maliban sa mas 
mapusyaw ang masthead o logo ay para sa mga gumagamit ng mimeo machine o 
naglilimbag sa paraang v-type. Idinisenyo ito para hindi madaling makasira ng istensil. 


2. Pag-print sa istensil: 
Sa print dialog, i-check ang Print as image 


Alisin ang check sa Shrink oversized pages to paper size 
I-click ang Properties 


Tiyaking naka-set sa 100% ang Scaling 


a) 

b) 

k) 

d) I-click ang Advanced 
e) 

d) Ituloy ang pag-print 


3. Hinihikayat ang mga kasama na ipaabot sa patnugutan ng AB ang anumang 
problema kaugnay ng paglilimbag sa pamamagitan ng v-type. Magpadala ng email sa 
angbayan@yahoo.com 


